በእግዚአብሔር ፊት እንዴት 
ጥበበኛ መሆን እንደሚቻል 
እንግዲህ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች? 
የማስተዋልስ ቦታ የት ነውፇ ለሰውም እንዲህ 
አለ፡-- እነሆ እግዚአብሔርን መፍራት ይህ 
ጥበብ ነው፡፡ ከክፉ መራቅ ደግሞ ማስተዋል 
ነው፡፡ ኢዮብ 28:20, ረ8 


የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ትአዛዙንም ለሚያደርጉ ሁሉ 
መልካም ማስተዋል አላቸው ምስጋናውም ለዘላለም ይኖራል። 

መዝሙረ ዳዊት 111:10 

ብርሃን ከጨለማ እንደሚበልጥ ሁሉ ጥበብ ከስንፍና እንደሚበልጥ አየሁ። 
መክብብ 2:13 

በከተማ ውስጥ ካሉ አሥር ኃያላን ይልቅ ጥበብ ጠቢባን ታበረታታለች። 
መክብብ 7:19 


ከእናንተ ማንም ጥበብ ቢጎድለው፥ ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን 
እግዚአብሔርን ይለምን። ለእርሱም ይሰጠዋል, ነገር ግን ምንም ሳይጠራጠር 
በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር በነፋስ የተገፋና የተገፋ የባሕር ማዕበል ነውና። ያ 
ሰው ከጌታ አንዳች እንዲቀበል አይምሰለውና፡፡ ሁለት አሳብ ያለው ሰው በመንገዱ 
ሁሉ የተረጋጋ ነው፡፡ ያዕቆብ 1፡2-8 


ከእናንተ ጥበበኛና እውቀት ያለው ማን ነውፇ ከመልካም አነጋገር ሥራውን በጥበብ 
የዋህነት ያሳይ። ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽሕት ናት፥ በኋላም ታራቂ፥ ገር፥ 
እሺ ባይ ምሕረትና በጎ ፍሬ የሞላባት፥ ጥርጥርና ግብዝነት የሌለባት ናት። 

ያእቆብ 3:13, 17 

የእውቀት መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፤ ሰነፎች ግን ጥበብንና ተግሣጽን 
ይንቃሉ። ምሳሌ 1፡7 

ምስጉን ነው ጥበብን የሚያገኝ ማስተዋልንም የሚያገኝ። ምሳሌ 3፡13 


ልጄ ሆይ፥ ቃሌን ብትቀበል ትእዛዜንም ከአንተ ጋር ብትሰውር፥ ጆሮህን ወደ ጥበብ 
አዘንብለህ ልብህንም ወደ ማስተዋል አድርግ። አንተ እውቀትን ለመከተል ብትጮኽ፥ 
ለማስተዋልም ድምፅህን ብታነሣ፥ እንደ ብር ብትፈልጋት፥ እርስዋንም እንደ ተሸሸገ 
መዝገብ ብትሻት፥ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔርን መፍራት ታውቃለህ የእግዚአብሔርንም 
እውቀት ታገኛለህ። እግዚአብሔር ጥበብን ይሰጣልና ከአፉም እውቀትና ማስተዋል 
ይወጣሉ። ለጻድቃን ጤናማ ጥበብን ያከማቻል፤ በቅንነት ለሚሄዱት ጋሻ ነው፡፡ 
የፍርድን መንገድ ይጠብቃል የቅዱሳኑንም መንገድ ይጠብቃል፡፡ የዚያን ጊዜ ጽድቅንና 
ፍርድን ቅንነትንም ታወቃለህ፣ አዎን፣ መልካም መንገድ ሁሉ። ምሳሌ 2፡1-9 


ጥበብን አግኝ ማስተዋልን አግኝ: አትርሳ; ከአፌም ቃል ፈቀቅ 
አትበል። አትተዋት፥ ትጠብቅህማለች፤ ውደዳት ትጠብቅሃለች። 
ጥበብ ዋናው ነገር ነወ፡ ስለዚህ ጥበብን አግኝ፤ ባገኘኸውም ሁሉ 
ማስተዋልን አግኝ። ከፍ ከፍ ከፍ ታደርግሃለች፤ በታቀፍክም ጊዜ 
ታከብረዋለች። ለራስህ የጸጋን ጌጥ ትሰጣለች የክብርንም አክሊል 
ትሰጥሃለች። ምሳሌ 4፡5-9 


የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ቅዱሱንም ማወቅ 
ማስተዋል ነው። ምሳሌ 9:10 


ክፉ መሥራት ለሰነፍ እንደ ጨዋታ ነው፤ አስተዋይ ሰው ግን ጥበብ 
አለወ፡፡ የጻድቅ አፍ ጥበብን ያወጣል ጠማማ ምላስ ግን 
ይቁረጣል። ምሳሌ 10:23, 31 


ትዕቢት ከመጣች ውርደት ትመጣለች፤ በትሐታን ዘንድ ግን ጥበብ 
ትገኛለች። ጥበብ የጎደለው ባልንጀራውን ይንቃል አስተዋይ ሰው ግን 
ዝም ይላል። ምሳሌ 11:2, 12 

ሰው እንደ ጥበቡ ይመሰገናል፤ ጠማማ ልቡ ግን የተናቀ ነው።፡ 
ምሳሌ 12፡8 

በትዕቢት ብቻ ጠብ ትገኛለች፤ ጥበብ ግን በተማከሩ ዘንድ ናት። 
ምሳሌ 13:10 

ጥበብ ለሌለው ሰው ስንፍና ደስታ ነው፤ አስተዋይ ሰው ግን በቅንነት 
ይሄዳል። እግዚአብሔርን መፍራት የጥበብ መመሪያ ነወ፣ ትሕትናም 
ከክብር በፊት ነው፡፡ ምሳሌ 15:21, 33 

ጥበብን ማግኘት ከወርቅ ምንኛ ይሻላል! ከብርም መመረጥን 
ማስተዋልን ለማግኘት! ምሳሌ 16፡16 


ጥበብን የሚያገኝ ነፍሱን ይወዳልና ማስተዋልን የሚጠብቅ 
መልካም ነገርን ያገኛል። ምሳሌ 19፡8 

እወነትን ግዛ አትሸጣት፡ ደግሞም ጥበብና ተግሣጽ ማስተዋልም 
ነው፡፡ ምሳሌ 23፡23 

ጥበብን የሚወድ አባቱን ደስ ያሰኛል፤ ከጋለሞቶች ጋር የሚተባበር 
ግን ንብረቱን ያጠፋል። ምሳሌ 29:3 

በትርና ተግሣጽ ጥበብን ይሰጣሉ ለራሱ የተተወ ልጅ ግን እናቱን 
ያሳፍራል። ምሳሌ 29:15 


